શિશિરકુમાર મિત્રા 


(ઈ.સ.૧૮૮૯-૧૯૬૩) 


[1 અરવિંદ ગુપ્તા [1 અનુ. : હેમંત સોલંકી 


આ લેખ વિજ્ઞાનલેખક તેમ જ વિજ્ઞાનપ્રચારક શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાના પુસ્તક 
“3ત્તટ્ાપ 50ત”માં રજૂ થયેલા ભારતમાં રેડિયો વિજ્ઞાનનો પાયો નાખનાર 
પ્રાધ્યાપક શિશિરકુમાર મિત્રાની લઘુ આત્મકથાનો ભાવાનુવાદ છે. આયનમંડળ 
(1૧૦5૭૯૯) ઉપર તેમણે કરેલા સંશોધનકાર્ય માટે તેઓ જાણીતા બન્યા. 
ચંદ્રયાન-૩ ચંદ્રની સપાટીની જે નિરંતર છબીઓ મોકલી રહ્યું છે, તેમાંના એક 
ખાડા (લત્વાલઝેનું નામકરણ પણ તેમના નામથી કરવામાં આવ્યું છે. 1વાંત્રતત 
1પદ્વઉ૦॥ દ્વા ડલંલા ૦૦ /&લ્વરવલા1) (154), નવી દિલ્હીના પ્રાધ્યાપક એમ. વિજયન 
આ પુસ્તક માટેના પ્રેરણાસ્રોત રહ્યા તેમ જ ખ્યાતનામ ખગોળ વિજ્ઞાની પ્રા. 
જયંત નારળીકર સહિત પ્રા. માધવ ગાડગીલ તેમ જ પ્રા. ટી. પભ્મનાભન આ 
પુસ્તકની સલાહકાર સમિતિના સભ્યો રહ્યા. આ બધાનો સ્પષ્ટ ઉદ્દેશ હતો 
“ળકો માટે ભ/રતય વેશ/નેકોનો પ/રેચવ થાવ એવું તેમનું સશિપ્તશ/ ચારેક 
અલેખતું, સંપૂર્ણ રીતે સરળ ભાષ તેમ % સારી એવી સચેત્ર માહિતીઓ 
ધરાવનાર ષુસ્તક ક%ગટ કરવું.” 

શ્રી અરવિંદ ગુપ્તાએ આ પુસ્તકમાં ૪૦ જેટલા ભારતીય વૈજ્ઞાનિકો તેમ 
જ સંશોધકોના જીવનનો લઘુ, પરિચય તેમ જ તેઓએ. મેળવેલી સિદ્ધિઓ અને 
તેમનાં યોગદાનોને રજૂ કર્યા છે. ડૉ. કરેન હેયડોકે આ પુસ્તકની ડિઝાઇન 
તેયાર કરી તેમ જ તેમાં વપરાય તેવાં ચિત્રો પણ આલેખ્યાં. આ પુસ્તક અંગ્રેજી 
અને હિંદી ભાષામાં એકસાથે પ્રગટ થયું, અને પછી સમયાંતરે ગુજરાતી ભાષા 
સિવાય ભારતની બીજી પ્રાદેશિક ભાષાઓમાં પણ અનુવાદ પામ્યું. 

પ્રસ્‍તુત ભાવાનુવાદિત લેખ શ્રી અરવિંદ ગૃપ્તા જેવા વિજ્ઞાનપ્રચારકે લખેલ 
આ પુસ્તકના લેખ વિજ્ઞાનમાં રસ ધરાવતા ગુજરાતી વાચકો સુધી પણ પહોંચે 
તે માટેનો નમ્ર પ્રયાસ છે. 

- શ્રી હેમંત સોલંકી, મુંબઈ, ઈ-મેઈલ : 51૫0118324 09ઠ્ઠાળતા1.૯૦11 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ * નવનીત સમર્પણ * 81 


શિશિરકુમારનો જન્મ ર૪ ઓક્ટોબર, 
ઈ.સ. ૧૮૮૯ના રોજ કલકત્તામાં થયો. 
તેમના પિતા જયકૃષ્ણ શાળાના શિક્ષક 
હતા અને તેમનાં માતા શરતકુમારી 
દાક્તર હતાં. જયકૃષ્ણે તેમના પરિવારની 
ઇચ્છાની ઉપરવટ જઈને શરતકુમારી જોડે 
પ્રેમલગ્ન કર્યા હતાં. એના પરિણામસ્વરૂપે 
તેમને પૈતૃક સંપત્તિમાંથી બેદખલ કરાયા 
તેમ જ તેમને પિતાનું ઘર પણ છોડવું 
પડ્યું. શિશિરકુમારના જન્મ સમયે તેમની 
માતા કૈમ્પબેલ મેડિકલ સ્કૂલનાં વિદ્યાર્થિની 


હી પ) 
ન 3 ત્ર જ / 

પ 

1 

1111 

રિ 

ર ી 
ન્સ પુ સુ 


82 * નવનીત સમર્પણ * ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ 


હતાં. ઈ.સ. ૧૮૮૯માં શરતકુમારીની 
નિમણૂક લેડી ડફરિન હોસ્પિટલમાં થઈ 
અને તેમના પિતા જયકૃષ્ણ ભાગલપુર 
નગરપાલિકામાં કારકુન (ઉટા1) 
તરીકે જોડાયા. શિશિરકુમારે પ્રારંભમાં 
ભાગલપુર જિલ્લા શાળામાં અને પછીથી 
સ્થાનિક ટી.એન.જે. કૉલેજમાં અભ્યાસ 
કર્યો. નવ વર્ષની ઉંમરે એમણે ગરમ 
હવાનો ફુગ્ગો જોયો. આનો તેમના ઉપર 
ઊંડો પ્રભાવ પડ્યો અને તેઓ વિજ્ઞાનમાં 
અભ્યાસ કરવા માટે પ્રેરિત થયા. લલિત 
કળા (યટ &તડ)ની પરીક્ષાના માત્ર 
થોડા દિવસો પહેલાં શિશિરકુમારના પિતા 
જયકૃષ્ણનું અવસાન થયું. આ ઘટનાથી 
કુટુંબ વેરવિખેર થઈ ગયું, પણ શિશિરની 
માતા શરતકુમારીએ અણનમ હિમ્મત 
અને દઢ નિશ્ચય વડે તેમનો ઉછેર કર્યો. 
આર્થિક સંકડામણોનો સામનો કરતા 
હોવા છતાં શિશિરની માતાએ શિશિરને 
કલકત્તા જઈ પ્રેસિડેન્સી કૉલેજમાં 
8.5૮.ની પદવી મેળવવા માટે અભ્યાસ 
કરવા પ્રોત્સાહન પૂરું પાડયું. 
સદ્નસીબે અહીં એમને બે મહાન 
વૈજ્ઞાનિકો શિક્ષક તરીકે સાંપડ્યા - સર 
જગદીશચંદ્ર બોઝ અને પ્રફુલ્લચંદ્ર 
રે. શિશિરે જ્યારે બોઝ 
દ્વારા નિર્માણ પામેલા 
ઓછી કિંમતનાં વૈજ્ઞાનિક 
ઉપકરણોને જોયાં ત્યારે મંત્રમુગ્ધ 
થઈ ગયા અને અધ્યાપન તેમ જ 
સંશોધન ક્ષેત્રે જ કારકિર્દી ઘડવાનો 


પાક્કો નિર્ધાર કર્યો. 
ઈ.સ. ૧૯૧૨માં એમણે સઝ 
ભૌતિકવિજ્ઞાન (0105૮5) અ 
માં ॥0.5૮-નો અભ્યાસ 
પૂરો કર્યો અને ગુણવત્તા 
યાદી (હાવો 1150માં 
પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું. થોડા 
સમય માટે તેઓ બોઝને 
ત્યાં સંશોધક તરીકે જોડાયા 
પણ પોતાના પરિવારને 
મદદરૂપ થવા માટે એમને 
નોકરીની તાતી જરૂરિયાત 
હતી. જેના લીધે શરૂઆતમાં થોડાં વર્ષો 
એમણે ભાગલપુરની ટી.એન.જે. કૉલેજમાં 
અને પછીથી બાંકુડા ક્રિશ્ચિયન કૉલેજમાં 
અધ્યાપનકાર્ય કર્યું. ઈ.સ. ૧૯૧૪માં તેમનાં 
લગ્ન લીલાવતીદેવી સાથે થયાં. 

કલકત્તા વિશ્વવિઘાલયના તત્કાલીન 
ઉપ-કુલપતિ (પ1વ્ટ-લાદ્વાણત્લાંળ) સર 
આશુતોષ મુખર્જી તે દિવસોમાં વિજ્ઞાનમાં 
સ્નાતકોત્તર (0૦5 ઉ્ત્રતંપવાટ) શિક્ષણ 
તેમ જ સંશોધન શરૂ કરવા માટે પ્રયાસરત 
હતા. ઈ.સ. ૧૯૧૬માં તેઓ ઇત્ાંખ્ટત/ 
ડતંલાત્ટ €બાટ્છુલ્ની સ્થાપના કરવામાં 
સફળ રહ્યા. તેમાં અધ્યાપનકાર્ય કરવા 
માટે મિત્રા સહિત ઘણા પ્રતિભાશાળી 
વિદ્વાનોને ભૌતિકવિજ્ઞાનના વિભાગમાં 
જોડાવા માટે આમંત્રણ આપ્યું. આ 
વિદ્વાનોમાં સી.વી. રામન, સત્યેન્દ્રનાથ 
બોઝ અને મેઘનાદ સાહાનો પણ 
સમાવેશ થતો હતો. મિત્રાએ રામનના 


માર્ગદર્શન હેઠળ પ્રકાશનાં કિરણોનું 
વક્રીકરણ (1ણ લા1૦) તેમ જ વિવર્તન 
(ઝંઇત્્રતાબ) ઉપર સંશોધનકાર્ય કર્યું. 
ત્રણ જ વર્ષમાં એમણે પોતાનો શોધ-પ્રબંધ 
(1ાલ્યંડ તેયાર કરી લીધો અને ઈ.સ. 
૧૯૧૯માં કલકત્તા વિશ્વવિઘયાલયમાંથી 
ડૉક્ટરેટ (2.5૮.)ની પદવી મેળવી. 

ત્યાર બાદ બહુ જલ્દી તેઓ અદ્યતન 
સંશોધન તેમ જ અભ્યાસ માટે વિદેશ 
રવાના થયા. શરૂઆતમાં તેઓ પેરિસના 
સોરબોન વિશ્વવિધાલયમાં ચાર્લ્સ ફેબ્રિના 
માર્ગદર્શનમાં સંશોધનકાર્ય કર્યું અને 
ઈ.સ. ૧૯૨૩માં ડૉક્ટરેટ (2.5૮.)ની 
બીજી પદવી મેળવી. તેના પછી એમણે 
મેડમ કયૂરી સાથે રેડિયમ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં 
કામ કર્યું. થોડા સમય માટે તેમણે નેન્સી 
વિશ્વવિદ્યાલયના ભૌતિકવિજ્ઞાન વિભાગમાં 
પ્રાધ્યાપક ગટનના માર્ગદર્શન હેઠળ પણ 
કામ કર્યું. અહીં જ મિત્રાનો રેડિયો 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ * નવનીત સમર્પણ * 83 


તરંગો (174૪૯૦) અને તેમના ઉપયોગોમાં 
ઊંડો રસ કેળવાયો. એમણે ભવિષ્યમાં 
રેડિયો સંશોધનના આ નવા વિકસતા 
ક્ષેત્રમાં આગળ વધવાનો દઢ નિર્ધાર 
કર્યો. ત્યાં સુધી આ વિષય કોઈ પણ 
ભારતીય વિશ્વવિઘાલયમાં ભણાવવામાં 
આવતો ન હતો. તેથી એમણે. ॥.5૮.ના 
અભ્યાસક્રમમાં પતત્લલ્ડ્ક (તાર વિનાનું) 
વિષયને આવરી લેવા તેમ જ પ્રયોગો 
હાથ ધરવા એક પ્રયોગશાળા સ્થાપવાની 
સર આશુતોષ, મુખર્જીને વિનંતી કરી. સર 
આશુતોષ મુખર્જીએ તેમના આ પ્રસ્તાવને 
વધાવી લીધો અને એમને આ કામ માટેની 
જરૂરી વિગતો તૈયાર કરી ભારત પરત 
ફરવા જણાવ્યું. 

ઈ.સ. ૧૯૨૩માં મિત્રા પરત ફર્યા 
અને ભૌતિક વિજ્ઞાનના પ્રાધ્યાપક તરીકે 
નિયુક્તિ પામ્યા, આની. સાથે જ ભારતમાં 
રિતવ1૦ 11૯01101105 (વીજાણુ વિજ્ઞાન)ના 
યુગનો પ્રારંભ થયો. તે પછી તેના માટે 
શિક્ષણ, સંશોધન તેમ જ પ્રયોગશાળા શરૂ 
કરવા ઉપર ઝડપથી કામ કરવામાં આવ્યું. 
બહુ જલ્દી કલકત્તા વિશ્વવિદ્યાલયમાં 


84 * નવનીત સમર્પણ * ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ 


રવ્રતાં૦ રિવ્ડલ્વા'તંપ નામે એક વિશ્વસ્તરીય 
વિધાલય બન્યું, જે હાલમાં 158 ૦ 
રતવાંળ 11)/5ાંત્ડ દ્રાવ 1॥1૦તા1બપંત્ડના 
નામે ઓળખાય છે. 

રેડિયો તરંગોનો ખરેખર પ્રારંભ તો 
આયનમંડળ (10105[ગપ્લ'૦)ની. શોધ 
પછી જ થયો. મિત્રાએ આયનમંડળનો 
ગહન. અભ્યાસ કર્યો જે લાંબા અંતરના 
રેડિયો સંચાર માટે અત્યંત જરૂરી હતો. 
આયનમંડળ પૃથ્વીના વાતાવરણના ઉપલા 
વાયુમંડળનું એવું ક્ષેત્ર છે કે જ્યાંથી ટૂંકા 
રેડિયો તરંગો પરાવર્તન પામે છે, જેથી 
પૃથ્વીની વક્ર સપાટી ઉપર આ તરંગોનું 
પ્રસારણ શક્ય બને છે. 1તૉંત્તત 51240૯ 
310દ્વંત્તડપ1ટઠુ 5લ'તળંત્લ્ના કલકત્તા કેન્દ્ર 
ખાતે મધ્યમ તરંગો મોકલતા ટ્રાંસમીટરનો 
ઉપયોગ કરી મિત્રાએ સૌ પ્રથમ 
આયનમંડળમાં સ્થિત ઇ-ક્ષેત્રના પ્રાયોગિક 
પુરાવાઓ ભેગા કર્યા. મિત્રાના મતાનુસાર 
રાત્રિનું આકાશ જે પ્રદીપ્ત દેખાય છે તે 
આયનમંડળના એફ-ક્ષેત્રને આભારી છે. 
આ પ્રદીપ્ત આકાશને કારણે જ રાત્રિનું 
આકાશ ઘોર કાળું દેખાવાને બદલે ધૂળિયું 


દેખાતું હોય છે. તેમણે કલકત્તા શહેર ઉપર 
સ્થિત આયનમંડળના સ્તરોની સંબંધિત 
શોધપત્રોની આખી શ્રેણી લખી. એમણે 
ખૂબ જ સરળ ઉપકરણોની મદદ વડે 
આયનમંડળના ઉત્કૃષ્ટ નકશા આલેખ્યા. 
તે સમયમાં આયનમંડળીય (101105[21 તંત) 
રસાયણવિજ્ઞાન હજુ બાલ્યાવસ્થામાં હોવા 
છતાં મિત્રાએ ઓઝોન સ્તરના નિર્માણ 
અને નાશ ઉપર વિસ્તૃત ચર્ચાઓ કરી 
આ ક્ષેત્રમાં શરૂઆત કરી. 

મિત્રાએ આયનમંડળ ઉપર એક 
ઉત્તમ પુસ્તક લખ્યું - 11૯0 1010૦ 
£0૩005[21લ1૯. વિદેશી પ્રકાશકો આ 
પુસ્તકનું પ્રકાશન કરવામાં આનાકાની 
કરવા લાગ્યા કારણ કે એમને લાગ્યું કે આ 
પુસ્તક પહેલાંથી સ્થાપિત થયેલા વિદેશી 
લેખકોનાં પુસ્તકો સાથે સ્પર્ધા કરશે! તેમ 
છતાં ઈ.સ. ૧૯૪૭માં જ્યારે એશિયાટિક 


સોસાયટીએ આ પુસ્તકનું પ્રકાશન કર્યું, 
ત્યારે ત્રણ વર્ષની અંદર જ તેની ૨,૦૦૦ 
પ્રતો વેચાઈ ગઈ. રેડિયો સંચાર (રહ્વતા૦ 
€૦॥પ110ત1011), આયનમંડળ અને 
ઉપરી વાતાવરણીય ભૌતિકવિજ્ઞાન, 
ભૂ-ચુંબકત્વ (૦૦૦-[7ત્ટ્ટાણલા5100) અને 
અંતરિક્ષ વિજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરનાર 
વિદ્યાર્થીઓની ઘણીય પેઢીઓએ આ 
પુસ્તકનો સંદર્ભગ્રંથ તરીકે ઉપયોગ કર્યો 
અને તેના જ્ઞાન વડે સમૃદ્ધ થયા. મિત્રાએ 
નવો વિચાર આપતાં આયનમંડળને એક 
વિશાળ પરિપ્રેક્યનો ભાગ ગણાવ્યો જે 
સૂર્ય, પૃથ્વી, અને વાયુમંડળને એકબીજા 
સાથે જોડતાં હતાં. ઈ.સ. ૧૯૫૫માં આ 
પુસ્તક રશિયન ભાષામાં ભાવાનુવાદ પામ્યું. 
ઈ.સ. ૧૯૫૭માં સ્પુતનિક-૧ના પ્રક્ષેપણ 
સમયે સોવિયેત વૈજ્ઞાનિકોને ઉપગ્રહોના 
જીવનકાળનું અનુમાન લગાવવા માટે 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ * નવનીત સમર્પણ * 85 


ઉપરી વાતાવરણના વિશ્વસનીય નમૂનાઓ 
વિષયક ઉપયુક્ત માહિતી મિત્રાના 1॥૯ 
010[00* &40005[2|૯1€ પુસ્તકમાં જ 
સાંપડી. 

નવેમ્બર ઈ.સ. ૧૯૫૫માં 
વિશ્વવિધાલયમાંથી સેવાનિવૃત્તિ પછી ત્યાં 
નિવૃત્તિપ્રાપ્ત પ્રાધ્યાપક તરીકે ભણાવવાનું 
ચાલુ રાખ્યું. પશ્ચિમ બંગાળના તત્કાલીન 
મુખ્યમંત્રી શ્રી બિધાનચંદ્ર રાયની વિનંતીને 
માન આપીને મિત્રાએ પશ્ચિમ બંગાળના 
માધ્યમિક શૈક્ષણિક મંડળનું પુનર્ગઠન કરી 
તેનું કાર્યક્ષમ અને શિસ્તબદ્ધ સંસ્થામાં 
રૂપાંતર કર્યું. શૈક્ષણિક મંડળના કાર્યમાં 
ગળાડૂબ રહેવા છતાં મિત્રાએ પોતાનું 
સંશોધનકાર્ય તેમ જ સંસ્થાનની દેખરેખ 
રાખવાનું કાર્ય ચાલુ રાખ્યું. મિત્રાએ અનેક 
વૈજ્ઞાનિકોને પોતાના હાથ નીચે તૈયાર 
કર્યા જેમણે પછીથી વિજ્ઞાનક્ષેત્રે અગ્રણી 
ભૂમિકાઓ ભજવી. તેમાંનાં કેટલાંક 
નોંધપાત્ર નામો હતાં - પ્રાધ્યાપક એ.પી. 
મિત્રા (ર5), એમ.કે. દાસગુપ્તા (ર્વવાં૦ 
£51"01100100ણળ) જેમણે બેવડી (120૫012) 
રેડિયો આકાશગંગા €૪૦૫૫૫૬-&ની 
શોધ કરી, અને પ્રાધ્યાપક જે.એન. ભાર. 

પોતાની પત્ની અને પોતાના સૌથી 
મોટા પુત્ર ડૉ. અશોક મિત્રાના અકાળ 
અવસાનને લીધે મિત્રાનું કૌટુંબિક જીવન 
વધુ સુખી ન રહ્યું. પુત્રના મૃત્યુની 
કરુણાંતિકાએ તેમને જબરો આઘાત 
પહોંચાડ્યો. જોકે, તેના પછી બહુ જલ્દી 
તેઓ રોયલ સોસાયટીમાં અધ્યેતા 


86 * નવનીત સમર્પણ * ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૪ 


(હા1૦૪ તરીકે ચૂંટાઈ આવ્યા તેમ જ 
ભારત સરકાર દ્વારા રાષ્ટ્રીય પ્રાધ્યાપક 
તરીકે નિયુક્તિ પામ્યા. પોતાનો ઘણોખરો 
ફાજલ સમય તેઓ ઘરમાં જ વાંચવામાં 
અને લખવામાં ગાળતા. દરરોજ સાંજે 
તેઓ ઘરની નજીકમાં આવેલી ક્લબમાં 
મનોરંજન માટે જતા અને ત્યાં ક્યારેક 
શેતરંજની એક-બે બાજીઓ પણ રમતા. 

શિશિરકુમાર મિત્રાને ઘણાં પુરસ્કારો 
અને સન્માનો મળ્યાં. તેમાંનાં નોંધપાત્ર 
કંહી શકાય- 

ઈ.સ. ૧૯૩૫માં એનાયત થયેલો કિંગ 
જ્યોર્જ-પ સિલ્વર જ્યુબિલી ચંદ્રક, ઈ.સ. 
૧૯૪૩માં જૉય કિસન મુખર્જી સુવર્ણ 
ચંદ્રક, ઈ.સ. ૧૯૫૬માં એશિયાટિક 
સોસાયટી દ્વારા એનાયત થયેલો વિજ્ઞાન 
કોંગ્રેસ ચંદ્રક, ઈ.સ. ૧૯૫૮માં 10ર5, 
ઈ.સ. ૧૯૫૯-૬૦માં ભારતીય રાષ્ટ્રીય 
વિજ્ઞાન અકાદમીના અધ્યક્ષપદે રહ્યા, 
ઈ.સ. ૧૯૧૨માં રાષ્ટ્રીય પ્રાધ્યાપક તરીકે 
નિયુક્તિ પામ્યા તેમ જ પદ્મભૂષણ વડે 
સન્માનિત થયા. આ સમય દરમિયાન 
એમણે પોતાના પુસ્તક 11 0109૦ 
&ળ૦5[ગંપ્લ'લ્ની ત્રીજી આવૃત્તિ માટે 
વિચાર્યું, પરંતુ ૧૩ ઓગસ્ટ, ઈ.સ. 
૧૯૬૩માં ટૂંકી માંદગી પછી તેઓ 
અવસાન પામ્યા. આ મહાન વૈજ્ઞાનિકની 
સ્મૃતિને અમર બનાવવા માટે ચંદ્ર પર 
આવેલ એક ખાડા (લત્યાટનું નામ ઈ.સ. 
૧૯૭૦માં “મિત્રા' રાખવામાં આવ્યું. 

ણણ. 


